Helo, bedyddiwr ydw i - mae gen i gwestiwn - Pe baech chi'n marw heddiw, a ydych chi'n siwr y 
byddech chi'n mynd i'r nefoedd? (Os yw’n siwr: Beth ydych chi’n credu sy’n rhaid i rywun ei wneud i 
gael ei achub?) Mae’r Beibl yn dweud mai dim ond un peth rydyn ni’n ei wneud. rhaid ei wneud i fod 
yn gadwedig — trwy ffydd yn unig heb weithredoedd (trwy ymddiried yng Nghrist — Act 16:31). 
Hoffech chi gwybod yn sicr? Yn gyntaf oll, mae’r Beibl yn dweud ein bod ni i gyd yn bechaduriaid — 
Oherwydd mae pawb wedi pechu, ac wedi dod yn brin o ogoniant Duw. Felly rydyn ni i gyd yn euog o 
ddweud celwydd, dwyn, trachwantu, ac ati. Ac mae’r Beibl yn dweud bod cosb am ein pechod (Canys 
cyflog pechod yw marwolaeth). Felly'r cyflog (neu gosb) rydyn ni'n ei ennill am ein pechod yw 
marwolaeth. Nid dim ond a marwolaeth gorfforol ond hefyd ail farwolaeth yn uffern — A bydd gan 
bob celwyddog eu rhan yn y llyn sy'n llosgi a than a brwmstan, sef yr ail farwolaeth. Felly rydyn ni i 
gyd yn euog, iawn? (Rydyn ni i gyd yn haeddu uffern fel cosb am ein pechodau). Ond mae yna 
newyddion da - rhodd Duw yw bywyd tragwyddol trwy lesu Grist ein Harglwydd. (Rydych chi'n 
gwybod pwy lesu ydy, iawn?) Mae’r Beibl yn dweud ei fod yn Fab Duw (Duw yn amlwg yn y cnawd)- 
(Ef yw ail berson y drindod (Tad, Mab ac Ysbryd Glan)). Mae'r Beibl yn dweud bod Crist wedi marw 
dros ein pechodau, ac iddo gael ei gladdu, ac iddo atgyfodi y trydydd dydd er mwyn gwneud iawn am 
ein holl bechodau ac i'n hachub rhag uffern. Pan fydd lesu wedi marw dros eich pechodau a'm 
pechodau i, mae fel petai wedi eu gwneud - roedd yn cael ei gosbi yn ein lle ni ** 1 Pedr 2:24. Mae'r 
Beibl yn dweud bod iachawdwriaeth yn anrheg. ‘‘ Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd; a 
hyny nid o honoch eich hunain ; rhodd Duw ydyw. Nid 0 weithredoedd, rhag i neb ymffrostio”’. Felly 
pwy sy'n talu am anrheg? Y rhoddwr neu y derbynnydd? Person - Y rhoddwr. ((Oes rhaid i ni wneud 
unrhyw beth i ennill anrheg? Person — Na)). Mae hynny'n iawn - y rhoddwr yn talu am dano yn Ilawn. 
Gan fod iachawdwriaeth yn rhad ac am ddim, nid oes yn rhaid i ni roi unrhyw beth yn gyfnewid (nid 
yw'n seiliedig ar ein gweithredoedd nac ar ein gweithredoedd ein hunain). Mae gras yn golygu 
“rhywbeth nad ydym yn ei haeddu” (rydym yn haeddu uffern, nid iachawdwriaeth). Mae ffydd yn 
golygu “yr hyn yr ydym yn ymddiried ynddo i gael ein hachub’’. Yr un peth y mae’r Beibl yn ei 
ddweud sy’n rhaid inni ei wneud i fod yn gadwedig yw: “Cred yn yr Arglwydd lesu Grist, a chei di cael 
ei achub’’. Mae credu yn golygu ymddiried — nid yw’n golygu credu bod lesu’n bodoli yn unig, ond 
ymddiried mewn gwirionedd Ef i achub ni yn bersonol. Mae credu ynddo yn golygu ein bod ni'n rhoi 
ein ffydd i gyd ac yn ymddiried yn ei farwolaeth, claddu ac atgyfodiad fel y taliad Ilawn am ein 
pechodau (sy'n gwarantu bywyd tragwyddol i ni). Sylwch ar yr adnod nad yw'n dweud bod yn rhaid i 
chi edifarhau am eich holl bechodau, neu gael eich bedyddio, neu ymuno ag eglwys, neu gadw'r 
gorchmynion, neu byddwch yn berson da - nid yw ond yn dweud credwch. Ac unwaith y credoch ar 
Grist, byddwch achub am byth. Mae Duw yn disgyblu Ei blant am eu pechodau ar y ddaear hon, ond 
ni allant byth golli iachawdwriaeth. Felly yr un peth sy'n rhaid i chi ei wneud i dderbyn rhodd bywyd 
tragwyddol yw galw ar lesu trwy ffydd - Hynny os gwnei cyffesa a'th enau yr Arglwydd lesu, a chred 
yn dy galon mai Duw a'i cyfododd ef o'r marw, byddi gadwedig. Canys pwy bynnag a alwo ar enw yr 
Arglwydd, a fydd cadwedig. Cyn i ni alw ar enw yr Arglwydd, y mae genyf ychydig o gwestiynau i chwi 
— 1. A ydych chwi yn credu ein bod ni oll. pechaduriaid? (Ydw- Rhuf. 3:23, 1Jn. 1:8), 2, A ydych yn 
credu ein bod ni i gyd yn haeddu uffern am ein pechodau (Ydw — Dat. 21) :8, Rm. 3 :4, Rhuf 1:18) 3.A 
ydych yn credu i lesu farw ac atgyfodi i dalu am eich holl bechodau ac i arbed chi rhag uffern? (le- 
1Jn. 2:2), 4. Beth ydych chi'n meddwil sy'n rhaid i berson ei wneud er mwyn cael ei achub? 
(Cred/dibynwch ar Grist- Act 16:31), 5. A yw credu (dibynu) ar lesu yn unig yn ddigon da neu a ydych 
chwithau hefyd? rhaid bod yn berson da, cadw y gorchymynion, edifarhau oddiwrth eich pechodau, a 
gwneuthur gweithredoedd da ? (Na - Rhuf. 4:5, 11:6), 6. A oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i golli 
bywyd tragwyddol? (Na — oherwydd rhodd ydyw - In. 10:28). - Beth ydych chi'n bersonol yn ei gredu 
am hyn i gyd? Os ydych chi'n ddiffuant, hoffwn eich arwain mewn gweddi er mwyn gofyn i lesu eich 
achub. Gweddiwch yn ddiffuant: “” Annwyl lesu, gwn fy mod yn bechadur, a’m bod yn haeddu mynd i 
uffern. Ond yr wyf yn credu i chwi farw ar y groes, eu claddu a'u cyfodi eto i dalu am fy holl 


bechodau. Os gwelwch yn dda achub fi ar hyn o bryd a rhoi tragwyddol i mi bywyd. Rwy'n ymddiried 
ynot ti yn unig am fy iachawdwriaeth - ar wahan i'm gweithredoedd. Diolch am fy achub, yn lesu 
enw, Amen.” - Felly, os penderfynaist alw ar enw’r Arglwydd a gofyn iddo am dy achub di, yn awr yn 
cael eu hachub am byth - a beth bynnag a wnewch wedyn, ni allwch byth golli iachawdwriaeth - 
oherwydd y mae nid o weithiau. Mae iachawdwriaeth yn ddigwyddiad un tro (cawsoch chi eich achub 
y foment y gwnaethoch chi alw arno mewn gweddi). “Efe yr hwn sydd yn credu yn y Mab, y mae 
ganddo fywyd tragwyddol’ (loan 3:36). Nawr rydych chi'n gwybod bod gennych chi yn 6l y Beibl. 
Cyfeiriadau — Rhufeiniaid 3:23, (6:23a), Datguddiad 21:8, Rhuf. 6:23b, 1Corinthiaid 15:3-4 
(Rhufeiniaid 5 :8), 1 Pedr 2:24, Effesiaid 2:8-9, Actau 16:31, Rhufeiniaid 10:9, 10:13 (Ychwanegol : 
loan 3:36, Dat. 3:19). Os gwelwch yn dda rhannu. Duwiol. Thepreaching.com 


